


CAN 


“BILLY FAIR PLAY.” 


Holl lowyr y dyffryn gwrandewch ar fy nghan, 
Cewch hanes hen “ Billy Fair Play” a'r gloman; 
Gwell fyddai cytuno cyn elo'n rhy hen, 
I fyn'd yn ddioedi i dori ei ôn ! 
Dyma i chwi dro sy' 'nawr yn y fro, 
Yw cadw dwy geiniog ar bob tynell lo. 


Mae Billy yn ddiwyd, a gwedyd y gwir, 

Yn sicr o sefyll i enill ei hur; 

Craff yw ei ddau lygaid, mor danbaid a'r tan, 
Feâ a pheth enapau yn nghyd a'r glo man ! 


Y mae yr hen elyn yn llibyn fel llo 
Yn cadw dwy geiniog ar bob tynelÎlo î 

Mae hyn yn rhy greulon i'r glewion wyr glan, 
Ee ddylid ei saethu, neu'i daflu i dan! 


Cam enw sydd arno yw “ Billy Fair Play,” 
Fe'i ganwyd, fe'i magwd yn Abercwm gau; 
Mae yno er's llawer o amser yn awr, 

Fel cwmwl i'n hatal i weled y Wawr! 
























2 


Y mae wedi esgor a deor fel giar, 

Ar lawer o dwyllwyr yn Nghwm Aberdar, 
Rhy anhawdd rho'i enwau y drygau a wnaeth, 
Y mae fel y Satan ei hunan neu'n waeth ! 


Mae'r glowyr yn tori glo'n galed o hyd, h 
Heb enill fawr arian, a'i gaelefi gyd; w 
Ac wrth gael ei bwyso mae'n myned yn llai, 

Os holir p'am hyny, ar Billy mae'r bai £ 


Mae'r glowyr yn gweithio am rhy fach o bris 

Mae Billy er hyny'n gwasgu yn us; 

Bu amser ar lowyr, a hysbys yw im. 

Buasent 'n ei chwalu a'i daflu i'r dim. | 


Mae canoedd o lowyr yn gweithio'n y cwm, 
O eisiau cyfiawnder o lawer rhy lwm ; 

Got nothing most comïng to them on the pay, | 
The money is gone with old “Billy Fair Play.” - 


Gosodwyd rhyw dwyllwr i dolli* y glo, [*To crop 

Ni wnai Billy 'i hunan un truan eu tro— 

Beth y'nt ond yspeilwyr y glowyr i gyd ? | 

Daw dydd y cant ddyrnod angeuol yn nghyd. | 
| 


Mae'r gweithwyr yn gollwng eu hysbryd i lawr, 
Wrth wel'd yr oll ormes anghynes sy' nawr; 
Nid oes modd i godi heb uno yn nghyd, 

I wneuthur ein goreu 'gael Billy o'r byd. 


Os ydyw yn dywyll nos erchyll yn awr, 

Y mae er daioni ar dofi y wawr; | 
Mae gobaith gwell amser ar gyfer y gwan, - 
Ac yna cawn ninau ein rheidiau i'n rhan. | 


Beth gwell fydd y Meistri o enill bob un 
Y byd hwn, a cholli eu henaid eu hun ? 

Gwell iddynt na hyny droi Billy o'r byd, 
A'r rhai sy'n gormesu a'n gwasgu i gyd. 


3 


Yn lle pob gorthrymder, cyfiawnder a f'o, 
Heb son mwy am Billy, na tholli y glo; 
Mae'r byd ddigon llydan, a rhan 1 bob rhyw, 
O! paham, gan hyny, na chawn le i fyw ? 


Os holir pwy roddes y geiriau'n un sŵn, 
Atebwch ei enw, “ Hen Golier o'r Cwm,” 
Yr hwn sydd yn tori glo mawr a glo mân, 
Dewch, prynwch a thelwch i gyd am y gên. 


HEN GOLIER O'R CWM. 





CAN NEWYDD 
<CrFEEEGIDIOD ELLA EI'UET. 
—— GP Gr 


CmHwr Fwynwyrs a Choliers yn gynes gwrandewch, 
Yr hanes a gefais yn gywir a gewch, 

Sef eithaf gwirionedd, heb wneuthur gwahan, 
Achos cribddeilwyr yw testun y gân. 


.Hwy ant at y Meistr rhyw foreu mor fwyn, 
1 ofyn atebiad pwy bris oedd y mwyn; 
Y Meistr atebodd, gan adrodd yn glau, 


Mai coron a cheiniog i'r mwynwr 'rwy'n roi. 


A. Dick yn wr cyndyn, hen ffrolyn diffrwyth, 
'N lle coron a cheiniog, rhodd bedwar ac wyth ; 
Ac felly yn twyllo y gweithiwr digwyn, 

Trwy gadw pump ceiniog ar bob tynell o fwyn. 



























4 


Fe aeth at ei ewyrth ryw foreu mor bur, 

I ofyn ei gyngor— rwy'n dweyd ond y gwir; 
A'i ewyrth atebodd ei 'madrodd yn gwick, 
Os yw yn dy bwer, O cadw nhw', Dick. 





—— 


Ti weli dy ewyrth, trwy gelwydd a brad, 
Yn byw yn wr enwog ar gefn y wlad; 

Ac felly doi dithau wrth rodio'n yn y ma's, 
Os gwneu di gynghorion yr hôn darw glâs. 


Pan ddelo dydd cyfrif, bydd Richard sut ddyn, 
Yn galw y gweithwyr, a'i talu'n gytun ; 

Gan gudio'n ei lyfrau, a'i castio mor gwick, 

I gyd ond y degwm, a hwnw gan Dick. 


Pan ddaw y ddau eidion i gwrdd yn y man, 
Bydd lleisiau dychrynllyd gan dda 'Tor-y-fan ; 
A Dick fydd yn crynu fel llô'n ymyl y llwyn, 
Waith cadw pump ceiniog ar bob tynell o fwyn. 


"Tai pawb trwy Forganwg 'run feddwl ag wyf, 

Ni chelai'r rhai cyrnig ddim pori'n ein plwyf; ' | 

Ei danfon dros diroedd a moroedd sy'n faith, 

A Dick, yr hôn leidr, yn dâl am ei waith. | 
| 


Yn hael, os bydd holi pwy luniodd y gân, 
Atebwch yn union, mai Shoni mab Shan, | 
Sy'n byw ar-y mynydd mor bles yn ei blas, | 
A'i ffryns yn mhob tyrfa yw'r da cyrnau glâg. 


Fer 


Joseph Williams, Argraffydd, Merthyr Tydíil. 





